■  I 

■  i 


ADOLYGIAD 

AR 

DDARLITH   OLA-F 

Y    PARCH.    E.    ROBERTS,    RYMNI, 

YN  ERBYN  "MORMONIAETH." 


Yn  ol  yr  hysbysiad  blaenorol,  ymddangosodd  y  gwr  uchod  yn  areithfa 
y  Capel  Isaf  (Bedyddwyr),  Merthyr,  nos  Fawrth,  yr  ail  o  fis  Tachwedd. 
Yr  oeddym  wedi  anfon  iddo  yr  Adolygiad  ar  ei  ddarlitlioedd  yn  Dow- 
lais,  fel  y  caffai  y  fantais  o  weled  ei  gamsyniadau.  Hwn  oedd  y  peth 
cyntaf  a  ddaeth  dan  sylw  yr  areithydd,  ac  heb  gydnabod  fod  ynddo 
un  rhinwedd  na  defnyddio'deb,  conderaniodd  ef  yn  grynswth !  Yr 
oedd  yn  rhy  lawn  o  wallau  i  ddeehreu  ei  adclygu,  ebe  efe;  a  rhodd- 
odd  i  ni  ddwy  enghraifft  o  hyny,  sef,  1,  Oherwydd  cyfarch  y  darllen. 
ydd  gyda'r  gair  "  cewch  yma,"  yn  lie  cei  yma  !  Onid  ystyriasai  efe 
hyny  yn  sarhad  aruo  ef,  pe  cyfarchesid  ef  gyda  lydi  yn  He  chwyckwi  ? 
2,  Oherwydd  y  sonia  y  llyfr  am  y  gair  "  dadl,"  pan,  ebe  efe,  nid  oedd 
dadl  yn  bod,  na  alwodd  efe  arnom  i  ddadl.  Ac  ar  yr  un  pryd  daliai 
yr  ochr  arall  i'r  ddadl  yn  ei  law,  sef  yr  Adolygiad.  "Cewch  ymr»  se  i 
yu  y  llyfr,  oedd  y  frawddeg.  Dyma'r  cwbl  o  enghreifftiau  a  weloud 
yn  dda  ddyfynu  o  lyfr  a  gynnwysai  deugain  o  dudalenau,  cyn  ei  gon- 
demnio  yn  hollol.  Ond  y*  peth  a'n  synodd  fwyaf  oedd,  fod  Mr.  R.  yn 
•ei  gyliuddo  o  flagardiaeth !  Ac  o'i  fod  yn  rhoi  y  celwydd  i'w  wyneb 
ei'  yn  rhy  anil;  "na  ddylid  rhoi  celwydd  i'r  naill  a'r  Hall,"  ac  ;Vr  anadl 
nesaf,  gwaeddodd  r.erth  (ib^n,  "Yrwyf  fi  yn  dweyd  fod  hwn  yn 
Adolygiad  celwyddog !"  Aidiawdd  yw  dwyn  dyn  o'i  arferiad  gysefin, 
onide  ?  Efe  ei  hun  a'i  dystion  oedd  yn  profi  y  celwydd  i'w  wyneb  ef, 
ac  nid  y  llyfr.  "  Ei  wefusau  ei  hun  a  dystiolaethent  ya  ei  erbyn." 
Ond  y  syndod  oedd,  meddwn,  fod  dyn  agoedd  wedi  chwilio  i  waelod- 
ion  yr  iaith,  wedi  tori  dros  ei  therfynau,  a  benthyca  o  ieithocdd  ereill 
enwau  drwg  i  toi  arnom  ni — y  dyn  a'n  galwai  yn  Necromancers,  wile/i- 
ns, hudoledirjion  anwybodus,  gwaeth  nag  inmdeliaid,  baboons,  monkeys, 
a  H»wer  o  enwau  rhy  llagardaidd  genym  eu  henwi ;  ie,  y  dyn  hwn  t.g 


2 

Bydd  mor  wyn,  mor  Ian,  ac  mor  santaidd,  aboneddig,  yn  awr,  a'n  COfl. 
demnio  ni  am  arferyd  gair  mor  hagar  a  "celwydd!"  Clywsom  am 
gyhuddwr  y  brodyr  yn  ymrithio  yn  rhith  angel  y  goleuni  cyn  y  tro 
hwn.  Os  mynir  gwybod  pwy  yw'r  blagard,  darllener  gohebiaethau  ein 
cyhuddwr  boneddig  hwn  yn  Seren  Gomer  am  Tachwedd.  Yno  ceir 
enghreifftiau  o'i  foneddigeiddrwydd  honedig  ef,  wedi  ei  ysgrifenu,  cop- 
ier, yu  bwrpasol  i  itael  ei  gyhoeddi  mewn  cyhoeddiad  crefyddol  yn 
"yr  o«s  oleu  hon,"  ie,  gan  un  a  broffesa  y  titl  o  Efengylwr  duwiolfryd- 
ig !  Craffer  ar  frawddegau  boneddigaidd  ein  cyhuddwr ;  dyma  hwy — 
•'  Y  twyllwyr  ofergoelus  a  hiidoliaeti|Us  llyn,"  sef  hyni,  siwr,  ei  gydV 
ddynion  I  Etto  sylwer,  "  Dyma  y  tylwyth  mwyaf  anwybodus,  digy- 
wilydd,  ofergoelus,  a  chythreulig  [os  nad  blagardio  yw  hyn,  hawyr 
bach,  beth  yw  blagardio  ?],  a  ymrithiasant  i  fodoliaeth  erioed  dan  fan- 
tell  crefydd;  y  mae  yn  orrnod  o  gompliment  i'r  diawl  o'r  bron  ymyraeth 
llawer  a  hwynthwy,  nlewh  ffordd  o  areithio  ac  ysgrifenu,"  ebe  y  dya 
a'n  cyhudda  o  flagardiaeth  ! 

Yn  awr,  gwelir  mai  "putainsy'n  gwaeddi  putain  gyntaf ;"  ae  felly 
yma.  Os  gall  rhywun,  o  rywle,  ie,  hyd  yn  nod  Mr.  Davies  ei  hun, 
guro  y  flagardiaeth  uchod,  teilynga  y  cap  yn  ol  oddiar  ben  ein  cy- 
huddwr yn  siwr.  O'n  rhan  ni,  rhown  ni  y  goreu  iddo  yn  y  fusnes  hon 
yn  rhwydd,  a  da  genym  ei  fod  yntau  yn  ddigon  gonest  i  addef  mai 
talu  compliment  i'r  diafol  y  mae  efe  wrth  blagardio  ac  erlid  plant 
Duw !  Pwy  arall  a  geisiodd  genych  ei  wasanaethu  ef  m»r  selog  ? 
Gailaseeh  beidio  gwneyd  ei  arch  ef  heb  golledu  neb.  Gwarthus  iawn 
fydd  i  chwi  barhau  i  wasanaethu  yr  diafol  fel  hyn  drwy'r  wythnos,  ac 
hefyd  godi  tal  am  wasanaethu  Duw  ar  y  Sul  ?  Ni  ellwch  chwithau, 
er  eich  rhwysg,  wasanaethu  dau  Arglwydd  fel  yna  yn  hwy  nag  y  bydd 
y  cyhoedd  yn  dod  i  ddeaH  eich  tries,  ac  efallai  yn  tynu  eu  purse  strings 
yn  dynach  y  ffordd  hono  wed'yn.  Ac  ow,  beth  a  gewch  wed'yn  .'  Dy- 
chymmygaf  eich  ilywed  yn  llefain  fel  hwnw  gynt, — "  Gweithio  nis 
gallaf,  a  chardota  sydd  gywilydd  genyf."  "  Ystranciau,"  ai'e  ?  "Swyn- 
wyr  twylledig,"  yw  eich  Cymmydogion  crefyddol,  aie,  pa  rai  yr  addef- 
asoch  eu  bod  yn  proffesu  y  Testament  Newydd  a'r  Hen  !  Ond  digon 
bellach  i  arddangoS  mai  penaf  blagard  yw  yr  hwn  a  waedda  blagkrd 
ar  y  dieuog. 

Dywedodd  y  dai-lithiwr  hefyd  ei  fod  ef  wedl  ysgrifenu  y  darlithoedd 
a  draddododd  yn  Dowlals,  ad  mai  yr  un  peth  air  yn  air  a  geid  glywed 
yn  ei  ddarlith  olaf  hon  ;  a  gofynai  i  bawb  graffu  mai  celwyddau  yw  y 
cyfan  o'r  Adolygiad  ag  &  wahaniaethai  oddiwrth  y  ddarlith  hon.  Felly 
craffasom  ninnau  ar  hon,  gan  ei  hysgrifenu  fel  yr  ysgrifenasom  y 
lleill ;  a  chan  mai  yr  un  pethau  "  air  yn  air  "  a  addawai  heho ;  a  chan 
i  ni  adolygu  ei  ddarlithoedd  hyny  mor  fanwl  yn  yr  Adolygiad,  nid 
ymdrafferthwn  yma  lawer  ond  i  ddangos  ei  fod  ef,  fel  y  mae  y  pryf 
copyn  pan  mewn  gormod  brys  am  ei  ysglyfaeth,  yn  gwau  ei  rwyd  ei 
hun  am  dano  fel  na  alio  syflyd.  Neu  roddi  ychwaneg  o  enghreifftiau 
i  ddangos  mai  po  fwyaf  a  winga  ein  herlidiwr  i  ddyfod  allan  o'r  mwd, 
dyfnaf  byth  y  sudda  iddo.  Yr  oeddym  wedi  rhagdybio  mai  gwadu  yr 
haeriadau  hyny  a'i  llyfifetheiriai  dynaf  pan  y  deuent  i'w  wyneb  ;  rhag 
hyn,  gan  ddysgwyl  gweled  ei  ddarlithoedd,  a'i  home  stroke,  mewn  du 
«  £wyn,  yr  oedasom  gyhoeddi  yr  Adolygiad  cyhyd ;  ond  dysgwyliasora 


yn  ofer,  canys  yr  oedd  efe  wedi  "smelio  y  rat."  Triniasom  y  bonedd- 
wr  yn  bur  dirion  ar  y  cyntaf,  oherwydd  y  meddyliem  y  gallasai  fod 
mor  ffol  a  chredu  ei  ddarlithoedd  ei  hun,  ac  o  ganlyniad  y  gallasai 
fod  yn  gydwybodol  yn  erlid  plant  Duw  yn  ei  anwybodaeth  fel  Saul 
gynt ;  ond  erbyn  hyn  cafwyd  ffeithiau  digonol  yn  ngwrthodiad  pen- 
dant y  dyn  o  wirionedd,  a'i  ystyfnigrwydd  yn  parhau  i  haeru  camgy- 
huddiadau  gwybodus  raor  haerllug,  i  brofi  nad  Saul  gydwybodol  oedd 
dan  ein  ewinedd,  narayn  Nero  greulon  hyd  gyrhaeddiad  ei  ewinedd 
yntau.  Gan  hyny  dyfynwn  ychydig  o'r  llawer  o  wahaniaeth  oedd 
rhwng  y  ddarlith  olaf  hon  a  darlithoedd  Dowlais,  serch  iddo  ef  addaw 
y  byddai  yr  un  peth.  A  chan  eu  bod  yn  ysgrifenedig,  os  na  ddaw  "air 
am  air,"  nid  ellir  esgusodi  ei  ddyben  yn  gwahaniaethu,  trwy  ddywed- 
yd  mai  ar  ei  gof  yr  oedd  y  bai. 

Ni  ynganodd  air  yma,  fel  y  gwnaeth  yn  Dowlais,  1,  "  Fod  Cristion- 
ogaeth  yn  anghyfnewidiol :"  gwel  Adol.  tud.  5.  Ni  soniodd  yn 
2,  "O  bob  eithafion.yreithafion  mewn  erefydd  ywy  gwaethaf :"  gwel 
Adol.  tud.  6.  Dysgodd  well  erbyn  hyn  na  gwaeddi,  3,  "Peicliwch  a'u 
gwrando:"  gwel  Adol.  tud.  7,  Cyweiriodd  ei  wely  serch  hyny  yn 
raeddyliau  ei  wrandawwyr  drwy  adrodd  am  y  twyllwyr  a  fu  yn  y  can- 
rifoedd  mynedol,  ond  gwadodd  nad  oedd  efe  yn  dweyd  fod  beichiog- 
iad  honedig  Anne  Lee,  neu  Juliana  Southcoat,  o'r  Ysbryd  Glan  yn 
enghraifft  o  Joe  Smith  !  ond  profai  hyny,  ebe  efe,  nad  peth  newydd 
yw  honi  gwyrthiau  a  dadguddiadau  !  Eithr  ni  fuasai  raid  iddo  chwilio 
hanesion  dynion  drwg  i  brofi  y  gosodiad  yna,  canys  gallasai  brofi  yn 
gadarnach  fyth  o'r  Beibl,  pe  meiddiasai  ddod  i'r  maes  dan  flying  co- 
lours, mai  peth  hen  iawn  yw  proffesu  gwyrthiau  a  dadguddiadau ! 
Felly  gweler  mai  dyben  y  gwr  yn  nodi  yr  englireifftiau  hyny  oedd  i 
brofi  mai  twyll  a  chyfeiliornad  gwarthus  yw  honi  gwyrthiau  a  dad- 
guddiadau yn  mhob  oes,  neu  o  leiaf,  dyma  a  brofa  ei  resymeg,  nad 
beth  a  feddyliai  efe !  Ac  onid  cofus  i  ni  brofi  o'r  blaen  mai  deist 
trwyadl  yw  y  dyn  o  galon  ?  a  pha  brawf  ychwaneg  sy'n  eisieu  na'ftes- 
ymeg  ei  hun  ?  Haerodd  a  gwadodd  droion  fod,  ac  nad  oedd,  y  rhai 
cyfeiriedig  yn  enghreifftiau  o  "Joe  Smith."  Dysgodd  well  erbyn  hyn 
nag  ynganu  gair  am  4,  "Compass  y  Morwr,  &c."  gwel  Adol.  tud.  14. 
Dim  gair  am  5,  yr  "Alpha  ac  Omega  :"  Adol.  tud.  13.  Ond  rhy  faith 
fyddai  nodi  yr  holl  wahaniaeth  oedd  rhwng  y  darlithoedd  a'u  gilydd, 
Digon  yw  hyna  i  ddangos  pa  mor  wirioneddol  y  gall  efe  ddarllen  ei 
ysgrifen  ei  hun. 

Yn  nesaf,  gwelir  ei  wyrgamrwydd  haneeyddol  fel  y  canlyn  : — Dy- 
fynodd  lawer  o  hanes  gelynion  proffesedig  i  brofi  tarddiad,  cvtieithiad, 
a  chynnwysiad,  Llyfr  Mormon,  ynghyd  a  chymmeriad  ei  gyfieithydd, 
&c,  gan  haeru  uwch  eu  penau  mai  hanes  y  Mormoniaid  eu  hunain 
oeddynt,  ac  unwaith  dyfj  nodd  ychydig  o  hanes  J.  Smith  ei  hun :  a 
syndod  mawr  os  oedd  yno  undyn  mor  ddall  a'r  na  welai  y  gwahan- 
iaeth  rhwng  hwnw  a'r  llcill !  Dywedai  y  lleill  fod  Joe  Smith  yn 
grwydryn,  gwallgofddyn,  yn  cloddio  am  arian,  Necromancer,  &c,  a 
darfod  iddo  gylieithu  llyfr  Mormon  drwy  ollcrynoliaeth  "peep  stone," 
a'i  ben  mewn  het,  a  blankets  rhyngddo  a'i  ysgrifenydd,  &c,  Ac  etto 
baerai  ein  darlithiwr  yn  ben  uihcl  mai  bancs  y  Mormoniaid  eu  hunain 
oedd  hyn,  pan  ar  yr  un  pryd  uiae'n  ddidadl  y  gwjddai  efe  ei  hun,  ac 


yr  oedd  }ii  ddigon  amlwg  i  bawb  oddiwrth  yr  hyn  a  ddarllenodd  ar  y 
pryd  o  lianes  y  Saint  eu  hunain,  pe  dim  arall,  mai  haeriadau  eu  ge- 
lynion  oedd  y  lleill.  Os  y  Mormoniaid  a  gyhoeddodd  y  pethau  hyny, 
pa  le  y  cyhoeddwyd  hwynt  ?  pa  lyfr,  gwlad,  neu  amser  ?  Etto,  medd- 
wn,  os  y  Mormoniaid  a  ddy  wedasant  fod  y  ddwy  gareg  hyny  yn  medd- 
iant  Joe  am  flynyddau,  ac  yr  edrychai  drwyddynt  i'r  ddaear  am  dry- 
sorau ;  ae  03  hwy  a  ddywedant  eu  bod  yn  y  gist  gareg  ar  yr  un  pryd, 
fel  yr  haera  ein  darlithydd,  yn  enw  rheswm,  paham  na  ddygai  yr  hanes 
hwnw  yn  mlaen,  ac  enwi  y  tyst,  ei  ysgrif,  y  tudalen,  &c?  Y  mae 
genym  hawl  i  ofyn  am  gymmaint  a  hyna  0  hrofion  o'i  haeriadau,  bid 
siwr,  er  cymmaint  yw  ei  anffaeledigrwydd  ;  ac  er  gofyn  o'r  blaen  am 
brofion,  nid  oes  i'w  gael  ond  haeriadau  fytli,  "mai  hanes  y  Mormon- 
yw."  Tebyg  yw  y  ffugio  ein  hanes  hyn  i'r  ffugio  ein  cymmeriad  gyd 
a'r  Anerchiad  gwarthus  hwrov  ar  ein  henwad  yn  y  Seren  Gamer  am 
Tachwedd,  a  hloeddia  5'  ddwy  ysgrif  "Fy  nhad,  fy  nhad,"  yrt  ngwyneb 
yr  un  gwr.  Ond  gwadwn  ni  mai  hanes  y  Mormoniaid  a  ddywed  y 
pethau  uchod,  a  pharhawn  i  wadu  hyd  oni  cheir  prawf  i'r  gwrthwy- 
neb,  yr  hyn  ni  cheir  byth.  Os  yw  hanesyddieeth  y  Mormoniaid  mor 
felys  gan  y  gwr  hwn,  paham  dweyd  o'i  bwlpud  yn  Dowlais,  mai  llyfr. 
yn  dangos  di awleoigrw  ydd  Joe,  yw  era  llyfr  hanesyddol  ?  Ond 
i  ddod  yn  nes  etto.  Gofynwn  beth  oedd  yr  hanes  gwirioneddol  am 
awdwr  a  tharddiad  yr  un  llyfr  Mormon  yn  Dowlais  gan  yr  un  dyn  ? 
0,  sicrhiiai  yno  ar  sail  dim  llai  na  llw  gweddw  a  merch  dduwiol  y 
parchedig  dduwiol,  sef  Mr.  S.  Spanlding,  mai  cfe  oedd  gwir  awdwr  y 
llyfr  hwnw  ag  y  dy wed  yr  un  darlithydd  wrth  ddarllen  yr  un  ysgrif  "air 
am  air"  yn  Merthyr  mai  "  Joe  Smith  oedd  ei  awdwr  !"  Darltenad  yr 
un  awdwr  o'r  un  ysgrif  yn  Dowlais,  mai  yn  New  Solem,  talaeth  Mas- 
sachusetts, y  eyfansoddwyd  Llyfr  Mormon.  Yn  Merthyr  darllenai 
o'r  un  ysgrif"  air  am  air,"  mai  yn  agos  i  dref  Manchester,  y  cwr  gor- 
llewinol  i  dalaeth  Caerefrog  Newydd  y  cafwyd  yr  un  llyfr,  er  fod  taa 
1000  o  filTdiroedd  rhwng  y  manan  ;Vu  gilydd  !  Yn  Dowlais,  darllenai 
o'r  un  ysgrif  mai  yn  y  rlwyddyn  1812  y  eyfansoddwyd  y  llyfr  Mor- 
mon. Yn  Merthyr,  profodd  yn  ddiwrthbrawf  drwy  ddarllen  yr  un  ys- 
grif "air  am  air,"  mai  yn  y  flwyddyn  1327,  neu  1830,  y  eyfansoddwyd 
ef!  Ysgrif  go  ryfedd  oedd  hono,  omde  ?  le,  meddyliwn  mai  djmay 
gwr  sy'n  nieddu  y  i&pp  stow,  neu  y  peep  ysgrif  dryloew  yn  hytrach  1 
Yn  siwr,  rhyw  ysgrif  wyrthiol  yw  eiddo  ein  darlithydd,  os  dywed  air 
am  air  yn  y  Hall,  ac  etto  mor  hotlol  groes  o  barthed  i'r  un  peth  ! 
Gwelir  yma  na  ellir  cymmodi  ysgrif  wyrthiol  y  gwadwr  a'r  gwawdiwr 
gwyrthiau  hwn  a  hi  ei  hunan,  nac  S'i  hawdwr,  hyd  oni  phrofa  efe  mai 
yr  un  person  yw  Joe  Smith  a  Solomon  Spaulding — hyd  oni  chipia 
ddinas  New  Salem  o  dan  ei  aden  wyrthiol,  a'i  chario  tua  mil  o  filldir- 
oedd  i'r  gorllewin,  a'i  hunaniaethu  a'r  manau  ereill  a  nodwyd — hyd 
nes  y  profa  ei  logic  i  ni  mai  yr  un  amseryddiad  yw  1812,  a  1827,  neu 
1830  !  Er  mor  wyrthiol  fyddai  y  pethau  hyn,  rhaid  i  Mr.  R.  naill  ai 
eu  cyflawni  yn  Hythyrenol  oil,  cyn  y  gwiria  ei  haeriad,  sef  "  y  rhoddai 
yr  un  ddarlith  air  am  air  ag  yn  Dowlais,"  neu  addef  nad  "mor  air  am 
air"  y  darllenodd  ei  ysgrif  yn  y  ddau  fan.  Os  gwna  y  blaenaf,  sef  y 
gwyrthiol,  rhown  ni  i  fyny  iddo  yn  foneddig,  canys  nid  ydym  ni  yn 
proffesu  y  fath  allu  gwyrthiol  a  hyna.     Etto,  os  na  wna  hyna,  rhaid 


iddo  addefeifod  efwrth  geisio  rhoi  y  celwydd  i'n  hadolygiad  wedi 
cloddio  ffbs,  a  chael  ei  gwympo  iddi  ei  liunan  ;  i'e,  rhaid  iddo  addet' 
mai  efe  yw'r  anwireddwr  cyhoeddus !  Aroswch  i  fyny  yn  foneddig  y 
tro  hwn  ynte,  gyfaill  ?  Os  gwnewch,  wele  ni  ar  Ian  y  fibs  yn  barod  i 
estyn  Haw  i'ch  helpu  i'l  Ian  o'r  mwd  yna  etto,  er  brynted  yw.  Dewch, 
dewch,  peidiwch  bod  yri  ystyfnig  yn  hwy  ;  nid  yw  hyny  un  inyraryn  o 
les  i  chwi,  coeliwch.  Gwnewch  a  dywedwch  a  fynoch  yn  erbyn  Mor- 
moniaeth,  fe'ch  llorir  yn  nihob  cvnnyg  cynsicred  a'ch  bod  yn  gwingo 
.yn  erbyn  synibylau  dwyfol.  Er  eich  mwyn  eich  bun  dywedwn,  garf- 
ewch  eich  "  ceffyl  a'r  botasau  yn  y  mwd,"  ac  achubwch  eich  bywycl 
eich  hun  ar  gost  pob  peth,  beth  bynag  Peth  draenog  iawu  yw'r  Foi- 
moniaeth  yma  i'r  cwn  fo  am  ei  liarpio,  onide,  Mr.  Roberts?  A 
chlywir  ami  un  yn  lleisio  pan  yn  dianc  ymaitb  i'r  North'  a'u  cegau  yn 
gwaedu  olierwydd  ei  gwasgu  hi  dipyn  rhy  galed  a  byrliwyl!,  nes  yr 
aeth  ei  phigau  bob  ffordd  hyd  y  quick  !  Ond  os  gwneir  ehwareu  teg 
a  hi,  y  mae  yn  un  o'r  pethau  rhadlonaf,  boneddiyeiddiaf,  a  hyfrydaf,  ag 
a  welsoch  erioed.  Nid  Mormoniaeth,  ond  rhyw  "fwgauod  gwynion  o 
liw  arall,"  yw  y  rhai  a  ddirdynwch  chwi  mor  gampus.  "  You,  have 
awoke  the  wrong  passenger,  Syr."  Beth  oedd  yr  achos  o  ddifrif  Mr. 
Roberts  (dywedwch  y  gwir  am  unwaith),  i  chwi  fod  mor  fud  am  y 
Sjjaulding  Story  yn  Merthyr  ?  Dim  gair,  na  heir  na  mew  nid  yngan- 
asoch  am  beth  mor  bwysig,  a  phetli  ag  oedd  yn  dal  y  t'ath  gyssylltiad 
a,  ie.  yn  begwn  a  gwreiddyn  gwirioneddol  eich  lianes  am  lyfr  Mor- 
mon, ebe  chwi  yn  Dowlais! 

Ond  betli  a  wnawn  ni  yn  dilyn  y  dyn  morfanwl,  ac  yn  ymdrafferthu 
i  wrthbrofi  ei  gyhuddiadau,  pan  nad  yw  efe  yn  eu  credu  ei  hun.  O 
nac  ydyw ;  nid  yw  efe  yn  gwybod  mai  twyll  y w  Mormoniaeth — mai 
gwallgofddyn  oedd  J.  Smith — mai  athrawiaeth  gythreulig  yw,  na  dim 
arall,  sereh  iddo  haeru  hyny:  canys  (clywch  bobl!)  dyweda  Mr.  R. 
ar  gyhoedd  yn  hyf  y  bydd  efe  yn  Formoniad  ei  hunan  yn  y  fan  os  caiff 
weled  un,  ie,  dim  ond  un  wyrth  fechan!  Wei,  dyma  addefiad  naill  ai 
nad  yw  efe  yn  credu  fod  ein  crefydd  mor  gythreulig  ag  y  desgrifiodd 
efe  hi,  neu  yr  ymwertha  efe  i'r  cythraul  er  boddio  ei  lygaid  !  Dyma 
addefiad  hefyd  na  wyr  efe  gwas  i  bwy  ydyw  efe  ei  hun  yn  awr,  na 
phwy  yw  y  rhai  a  erlidia  mor  selog!  Dengys  yr  ysgrythyr  i  ni  y 
gwna  gweikion  y  diafol  wyrthiau  a  rhyfeddodau  mawrion,  ac  a  dwyll- 
ant  lawer,  ie,  hyd  yn  nod  i  beri  i  dan  ddyfod  i  lawr  o'r  nefoedd  ya 
ngolwg  dynion.  Y  rhai  hyny,  ae  nid  gweision  Duw,  a  broselytiant 
Mr.  Roberts  a'i  gyffelyb  gyntnf  o  lawer,  canys  bydd  efe  yrwhwym.yn 
ol  ei  resymeg  ei  hun,  o  gredu  a  chanlyn  y  rhai  hyny  a  wnant  wyrth- 
iau iddo,  nad  beth  fydd  eu  profl'es,  eu  hegwyddorion,  pwy  fydd  eu 
Duw,  a  pheth  fydd  eu  Beibl,  na  pha  le  y  bydd  eu  tynghed!  Yreidd- 
ynt  hwy  raid  fod  yr  eiddo  yntau,  druan,  eu  pobl  hwy  ei  bobl  ef,  eu 
Duw  hwy  ei  Ddnw  ef,  ac  fel  y  gwnant  hwy  y  gwnaiff  yntau,  a'u  huff- 
crn  hwy  fydd  ei  uffein  yntau,  ond  yn  unig  iddo  gael  gwyrth  fach  ! ! 

Chwi  Fedyddwyr,  y  rhai  a  honwch  grcfydd  Crist,  ai  dyma'r  fath 
fugail  sydd  arnocli  chwi ;  Beth  !  arweiniahwn  ei  holl  braidd  i  gorlan 
y  bleiddiaid,  ebe  efe,  pan  y  delo  y  gaubropliwvdi  hyuy  a  wnant 
wyrthiau!  O  llblincb  !  Ai  iaith  gwas  i  Dduw  yw  hyn  ?  Ai  ymddyg- 
iail  biiijail  Ua,  jmte  blaidd,  yw  hyn .'   Pa  le  ceir  hanes  am  was  honedig 


i  Dduw  yn  gwadu  gwyrthiau,  ac  ar  yr  un  pryd  yn  galw  ar  y  rhai  a  eilw 
efe  yn  weision  i'r  diafol,  am  iddynt  wneyd  un  wyrth  fach  o  flaen  ei 
lygaid  ef,  gan  addaw,  os  gwnant,  y  gwrthoda  efe  ei  holl  grefydd  flaen- 
orol,  ac  y  canlyna  efe  hwy  .'  Yr  oedd  ei  haeriadau  braidd  yn  rhy  wael 
a  gwarthus  i  sylwi  ami  lawer  cyn  yn  awr ;  dyma  efe  yn  gosod  ei  hun 
a'i  holl  grefydd  ar  actiwn,  fel  y  gosodir  y  Negro  truan  i'r  uchaf  ei 
geiniog.  Y  mae  trueni  dros  y  du,  druan,  oherwydd  nad  eill  efe  wrth 
ei  gaethiwed:  cael  ei  orfodi  y  mae;  ond  am  y  gwyn  hwn,  gosod  ei 
hun  i  fyny  ar  actiwn  y  mae  efe  yn  wirfoddol !  ie,  cynnyg  gwerthu  en- 
aid  a  chorff  i'r  sawl  a  wnelo  wyrth  fach  iddo  gyntaf !  Wei,  wyddys 
ai  Duw  ai  diafol  ai  pryna  :  ac  ni  wyr  yntau  ei  hun  etto,  canys  yr  hwn 
a  ddelo  a'i  wyrth  gyntaf  a'i  caiff,  ebe  efe  ar  ei  wir  !  A  chan  na  ellir 
ei  gael  ond  ar  ammodaugwyrthiol,  sicr  yw  na  chawnnibyth  mohono, 
canys  ni  ddysgwyliwn  byth  gyrhaedd  ddigon  galluog  i'w  brynu  o 
lionom  ein  hunain  j  ac  os  pryna  Duw  ef  y  ffordd  yna,  bydd  mwy  o 
waith  naddu  athremio  arno  nagaddymunem  ni  gael  gydag  ef;  canys 
mynai  efe  rodio  (nid  wrth  ffydd,  fel  y  dywed  Paul),  ond  wrth  olwg ;  a 
plum  gollai  ei  olwg  fel  na  allai  weled  gwyrth,  collai  ei  grefydd  a'i  fy  w- 
yd  yn  y  fan.  Ow  !  dyma'r  fath  ddyn  yr  ymdrafodwn  ag  ef !  Druan 
o  bono  ;  y  mae  trueni  calon  aruom  drosto,  a  thros  y  rhai  a  gymnier- 
ar.t  eu  dallu  ganddo;  ac  yn  awr,  gadawn  iddo  soakio  yn  y  mwd  yna 
dipyn  yn  hwy,  gan  iddo  wrthod  ein  help  i  ddyfod  allan,  ac  efallai  y 
bydd  Mr.  R.  mor  dirion  a'n  hysbysu  os  caiff  ei  bris  gofynol  am  dano 
ei  hun,  a  pha  un  ai  Duw  ai  y  diafol  a'i  prynodd ! 

Weithian,  ddarllenydd  hynaws,  cynnygiwn  i  chwi  ffordd  ragorach, 
gywirach,  a  sicrach  o  lawer  i  roddi  terfyn  ar  y  ddadl,  ai  gwiryw  Mor. 
moniaeth  ai  nade ;  ffordd,  meddwn,  na  eill  ein  gwrthwynebwyr  ei 
chynnyg  i  neb.  Dyma  yw  mewn  gwir.  A  oes  eisieu  gwybod  ai  dyn 
duwiol  oedd  Joseph  Smith.  Ac  a  fynwch  chwi  gael  gwybodaeth  sicr 
ai  efengyl  Mab  Duw  yn  ei  nerth  sydd  gan  y  Mormoniaid  '  Wei,  uf- 
yddhewch  i'w  hammodau  o  galon  gywir,  ac  yna  profa  Duw,  drwy 
gyfranu  i  chwi  eioh  hun  hrnwfiadau  dwyfol  o  hyny  trwy  ei  Ysbryd 
Glan,  yn  ol  addewidion  Iesu  Grist,  mai  gwirionedd  yw  darfod  i  Dduw, 
ie,  drwy  un  mor  wael  a  Joseph  Smith  gyfranu  i  ni  oruchwyliaeth  ei 
efengyl.  Nid  ystyriwn  ni  yn  gymmaint  o  bwys  beth  a  gredir  am  J, 
Smith,  nac  am  neb  personau,  ond  cael  gan  ddynion  ufyddhau  i  efengyl 
Mab  Duw,  canys  Iesu  Grist,  ac  nid  Joseph  Smith,  yw  yr  hwn  a  bre- 
gethir  yn  ein  inysg  ni.  Os  na  phrofa  Duw  i'r  sawl  a  ufyddhao  i'r 
drefn  hon  mai  ei  was  ef  oedd  J.  Smith,  nid  ymdrafferthwn  ni  i'w 
perswadio  i  goelio  hyny  ;  gwnant  yr  hyn  a  ddewisant.  O'r  ochr  arall, 
wedi  y  profo  Duw  hyny  iddynt  ni  oheisir  profion  o  hyny  genym  ni. 
Dyma  ffordd  o  foddio  bob  dyn  gonest  yn  awr  yn  well  na  gwaeddi, 
"chwi  dwylhvvr,  gwnewch  i  ni  wyrthiau,  &c."  Ie,  dyma  fel  y  dywedai 
ein  meistr  doeth  o'n  blaen,  "  Os  ewyllysia-neb  vmeuthur  ewyllys  fy 
Nhad,  efe  a  gaiffwybod  am  y  ddysgeidiaeth  [Formonaidd]  ai  o  Dduw 
y  mae."  Galluogir  pob  un  fel  hyn  i  ddyfod  i  benderfyniad  sicr,  a'i 
gwir  ynte  celwydd  a  ddarlithir  i'n  herhyn ;  ceir  siwr,  fel  hyn  ceir 
profion  gan  Dduw  yn  annibynol  ar  yr  oil  a  ddywedir  o  blaid  nac  yn 
erbyn  "  Joe  Smith,"  a  phob  dyn  arall.  Wei,  a  ofynir  ymresymiad 
tecach  na  hwn  ?     A  oes  modd  cael  ffordd  sicrach  neu  rwyddach  f 


Paham  gwrfhod  y  cynnygiad  teg  hwn,  ynte?  Etto  meddwn,  os  na 
phrofa  Duw  mai  Uyfr  dwyfol  yw  Llyfr  Mormon,  wedi  y  gwneler  prawf 
o  hono,  peidier  byth  a'i  gredu  o'n  rhan  ni ;  ac  o'r  ocbr  arall,  wedi  y 
profa  Duw  ef  yn  wir.  Pa  wiw,  pa  waeth,  fod  holl  fleiddiaid  y  byd 
yn  hyll  tioeddio  mai  celwydd  yw. 

Ystyriwn  hyn  yn  cloi  y  pwnc  i  fyny  o'n  hochr  ni  dan  gloion  dwy- 
fol a  thragwyddol,  ac  yn  dangos  anonestrwydd  a  ffolineb  yr  hwn  a 
ddadleua  yn  erbyn  cynnygiad  raor  deg  a  didwyll  a  hum  heb  ei  brofi. 

Traddodwyd  Darlith  yn  Neuadd  y  Cymreigyddion,  Merthyr,  nos 
Fercher,  y  lOed  o'r  un  mis,  pan  yr  adolygwyd  Darlith  Mr.  Roberts, 
yn  y  Capel  Isaf,  (Bedyddwyr),  Merthyr.  Yr  oedd  y  Neuadd  yn  or- 
lawn  o  wrandawwyr  boneddigaidd  ac  astud.  Profwyd  yno  fod  Mr. 
R.  wedi  dwyn  yn  mlaen  mewn  un  araeth  dros  ddeg  ar  hugain  o  gam- 
gyhuddiadau  yn  erbyn  y  Mormoniaid  a'u  crefydd,  ac  amddiffynwyd, 
nid  gyda  haenadau  disail  fel  eiddo  ein  herlidiwr,  ond  air  ysgrytht/?-ait> 
ffeilkiau,  a  hanesion  gwirioneddol.  a  diwrthbrawf.  Yr  oedd  yn  amlwg 
oddiwrtb  sirioldeb  ac  astndrwydd  y  gwrandawwyr  ar  y  pryd,  ynghyd 
a  phob  tystiolaeth  a  ddaeth  i'n  clustiau  er  hyny  ;  fod  ein  gwrandaw- 
wyr yn  caru  y  gwirionedd,  ac  yn  ffieiddio  ymosodiadau  enllibus, 
gwaradwyddus,  a  diaclios  ein  herlidwyr  arnom  oherwydd  ein  crefydd. 
Ffaith  nodedig  arall  a  brofa  fod  yr  erlidwyr  hyn  yn  gwneyd  lies  i'r 
gwir  o'u  banfodd  yw.  fod  ein  Neuadd  yn  llawnaeh  o  wrandawwyr  nac 
erioed,  i'e,  bob  Sabboth  er  hyny  y  mae  yn  orlawn.  Ac  yn  mlicllach 
etto,  dywedwn  fod  cenym  ffeithiau  gwell  etto  i  brofi  fod  pob  pcth,  a 
hyn  he/yd  yn  eydweitbio  er  daioni,  sef,  Bedyddiasom  10  yn  Merthyr 
yn  yr  wythnos  hono  a»  y  bu  efe  yn  darlithio,  ac  amryw,  fwy  neu  lai 
hob  wythnos  er  hyny  hyd  yn  awr.  Ie,  ac  y  mae  y  cynnydd  yn  par- 
hau,  a'r  gobeitliion  yn  cynnyddu,  a'r  Saint  yn  llawen  fwynhau  ben- 
dithion  a  doniau  dwyfol  fwy  fwy  drwy  y  cwbl.  Ac  nid  mewn  dim 
arall  braidd  y  dangosa  ein  herlidwyr  eu  dallineb  a'u  tlolineb  yn  fwy 
nac  drwgfeddwl  y  gallant  ddiddymu  Mornioniaeth  o'r  wlad  !  Profa 
hyn  nas  gwvddant  beth  y  maent  yn  ei  wneuthur.  Profa  eu  hanwy- 
bodaeth  o  honi,  ac  o  ganlyniad  eu  hanaddasrwydd  i'w  gwrthwynebu. 
Etto,  meddwn  wrthynt  oil  yn  un,  gyfeillion,  "you  have  come  to  the 
wrong  pew." 

"DAIILITM    AR    FOK.MONIAETH." 

Wedi  ysgrlfenu  yr  uchod  daeth  y  Seren  Gomer  am  fis  Rhagfyr  i'n 
Haw.  ac  ynddi  ysgrif  dan  yr  enw  uchod,  o  waith  rhyw  Dafydd  Lewis, 
Merthyr,  yn  honi  rhoddi  banes  am  y  cyfarfod  rhag-grvbwylledig;  a  dy- 
fynwn  yr  hyn  a  ganlyn  o  hono  yn  eughruiliiiau  i  brofi  yr  hyn  a  ddy- 
wedasnin  eijoeR,  sef  yr  anmhoKiblrwydd  i  gael  hanen,  desyrifiad,  na 
braidd  frawddey  wirioneddol  o  enwau  nac  ysgrifellau  ein  herlidwyr;  a 
gwel  pob  un  a  wyr  y  ddwy  ochr  y  rliaid  fod  y  Dafydd  Lewis  hwn  fel  y 
y  lleill  wedi  hlr  ymarferyd  a  gwau  celwyddau  gwiifoddol  yn  rheffyn 
cvn  y  meiddiasai  ysgrifenu  y  fath  dnsen  anwireddus  i'r  Seren  Gomer  / 
ai  fod  yn  liollol  ddigymmcriad  am  wirionedd  cyn  y  rhnddai  ei  enw  wrtb 
y  falli  ysgrif  yn  ngwyneb  y  cannoedd  lawer  oddeutu  Merthyr  a  Dowlais, 
tc  hyd  i  "  Fristnl  liefyd,"  pa  rai  a  wyddant  trwy  brotiad  nad  oes  yn  ei 
ysgrif  oil  braidd  argoel  o  wirionedd  i'w  gaei  !     Ucth  a  f'cddylia   y  tor- 


8 

feydd  lliosog  a  pharchus  sydd  yn  ymgasglu  i  wrando  y  Mormoniaid  yn 
Dowlais  yn  gysson,  wrth  yr  hyn  a  ganlyn  ? — "Ni  fuasem  yn  gwneyd 
sylw  mop  gyhoeddus  o'r  fath  gyfeiliornad  amlwg  yn  Merfhyr,  oni  fuasai 
y  lLwyddiant  a'r  daioni  (alias  yr  aflwyddiant  a'r  drygioni  i'w  crefit  hwy) 
a  ddilynodd  darlithiau  ein  pavclms  (!)  frawd  ar  yr  un  pwne  yn  Nowlais, 
rai  wythnosau  yn  ol.  Effeithiodd  ei  fi'eithiau  cedyrn  [ebwedlau  gwein- 
iaid  a  gwarthus] — ei  hanes  fanwl  [ond  unoelnog  hollo)] — a'i  resvinau 
[haeriadau]  anatebadwy  [pa  rai  a  atebwyd  ol)  yn  effeithiol  yn  yr  Adol- 
yyiad,  yr  hwn  a  feddai  yr  haues  ar  y  pryd,  heblaw  drwy  amrvw  dda'-lith- 
oedd,  nes  y  maent  yn  ddiareb  a  gwartli]  i  aleno  pob)  Dowlais,  [do  eu 
goleno  i  weled  twyilresy.nau  ffol  y  darlithydd  yn  eglur],  fel  y  niae  rhai 
o'r  Mormoniaid  wedi  gadael  y  system  dwyllodrus,  (naddo  meddwn,  ni 
Iwyddasant  i  gael  gan  gymmaint  ag  un  adael  y  Saint  drwy'r  holl  yrusade 
gwarthus  yn  eu  herbyn  ;  ac  os  nad  gwir  a  ddywedwn,  cyhoedder  eu  hen- 
v.au  i'r  byd  fel  y  gweler  pwy  a  plia  nifer  y'nt,  eanys  cyhaeddasom  o'r 
blaen  nad  oes  un  wedi  eu  gadael  yn  Dowlais  wedyn,  ao  y  niae  y  bacbgen 
tiuan  a  gyflogasant  i'n  lierlid  a'i  holl  galon  yn  edifathau  am  hyny  ;  na 
thebyg  y  gadawa  neb,  ond  c.idarnhawyd  hwy  yn  yr  athrawiaeth  fwy  nag 
erioed.  Prophwydodd  hen  brophwyd  Caersalem  mai  felly  y  byddai, 
mae'n  wir,  a  chyhoeddodd  hyny  heb  sill  o  wirionedd  ynddo  ;  ond  y  mae 
mor  sier  a  hyny  mai  hollal  groes  y  niae  y  gwir  j  a'r  neb  a  ambeua  a  alia 
gael  fl'eitliiau  i  brofi  nad  oes  braidd  wythnos  wedi  myned  heibio  er  hyny 
ar  na  fedyddiwyd  mwy  neu  lai  gan  y  Saint,  Ve,  yn  Dowlais,  yr  hyn  a 
ychwanega  at  y  lluaws  o  fi'eithiau  a  feddid  eisoes  i  bioti  mai  gau-broph- 
wyd  yw  ein  ben  erlidiwr  crenlon  o  Dowlais,  a'i  ddyscyH'on  hef'yd,  pa 
rai  a  glebrant  hyn  »r  ei  ol,  fel  y  parol*  yn  dynwared  eu  gilydd.  Beth 
na  ddyweda  y  rhai  sydd  mor  rhyf'vgus  a"  cbyhoeddi  hyn  yn  ngwyneb  y 
cyboedd  a  goleu  dydd ?  Mai"ychydig"  yw  y  Saint  yn  Dowlais,  ao 
yn  "  watwargerdd"  sydd  mor  anwireddus  a'r  gweddill  o'i  haeriadau,  fel 
v  gwelir  yn  ddiwrthbrawf  wrth  ein  cyliifon  a  geir  yn  banes  Cymmanfa 
Morganwg  yn  Seren  y  Sain'  am  Ionawr,  1843.  Ac  yma  cywilyddied  y 
Dafydd  I,ewis  hwn,  os  oes  cywilydd  ynddo  !  Dyfyniad  arall  a  ardden- 
gys  falais  ac  anhegwch  yr  hanesydd  sydd  fel  y  canlyn  : — "  Wedi  i  Mr, 
Roberts  draddodi  y  petbau  hyn  yn  Nowlais,  ysgrifenodd  un  o'r  Mor, 
moniaid,  beth  a  ehvir  yn  Adolygiad  ar  ei  ddarlithiau  ;  cododd  Mr.  K.  y 
patchwork  gwrthyn  hwn  i  sylw  y  gynnulleidfa  barehus  ag  oedd  gcr  ei 
iron  gyda  deheurwydd  neiUduol  (gweler  ei  ddehemwydd  arferol  yn 
nechreu  y  traetliawd  hwn  !  dim  ond  y  Mwy  engbraifft  a  nodasom  o 
gwbl !  !  Dyma  ddull  y  dynion  hyn,  sef  cyhoeddi  anathemau  gydag 
anffaelediyrwydd  uwcbben  pawb  a  pbobpeth  na  allant  wrthbvofi!  felly 
yma,  fel  y  profa  yr  Adolyrjiad  drosto  ti  hun  i  bob  gonqst  ei  egwyddor. 
I'ahani  na  adawsent  i'r  cyboedd  ddewis  eu  bam  eu  liunain,  yn  enwedig 
gan  yr  haerant  mai  chwareu  teg  i'r  genedl  yw  eu  dyben  ?)  gan  ddangos 
gwendid  y  syalem  (pa  fodd,  Syr  ?  Beth,  a  brofodd  ?  naddo  ddim  un 
prawf,  ond  ei  haeriadau  haerllug  a  disail)  nad  oedd  ganddi  gryfacb  am- 
ddittyniad  i'w  haeriadau  nag  oedd  yn  y  llyfryn  dwl  ac  idiotaidd  hwnw," 
le,  dyma  lii  etto,  yr  hen  rigwm  haeriadol  a  dibrawf  fyth.  Cynnwysa  y 
llyfryn  hwnw  wrthhrofion  rliy  gedyin  i  Mr.  B,  eu  gwrtlibrofi,  na  neb  o'i 
ddupes,  ond  chwiliant  yn  ddiwyd  seicli  hyny  am  y  brawddegail  mwyaf 
blagardaidd  i  ddiystyru  a  chondeninio  yr  hyn  ni  allant  wrthbrofi.  Os  y 
cyfryw  yw  y  llyfryn,  mwy  rhesymol   fuasai  i'r  dynion  ftnnog  pobl   i'w 


ddarllen  ;  fel  y  gwelent  beth  yw  yn  He  dangos  euogrwydd  en  cydwy- 
bod  diwy  eu  hofnau  i  neb  ei  ddarllen.  Ond,  nid  ofnwn  eu  dedfryd,  gan 
fod  yr  Adolyyiad  hyd  y  wlad  yn  tystio  trosto  ei  hun,  nes  ag  yr  addeia 
liyd  y  nod  y  Bedyddwyr  gonest  ei  fod  yn  home  stroke  i'w  darlitboedd, 
na  wellant  bytli  o  bono.  Daeth  un  o  bregethwyr  parchus  y  Bedyddwyr 
yn  y  cylcboedd  byn  atom  yn  bwrpasol  i  gael  ei  fedyddio  genym  yn  fuan 
wedyn,  gan  addef  ddarfod  i'r  Adolygiad  ei  argyboeddi  yn  drwyadl  o 
dwyll  a  drygioni  pregethwyr  y  Bedyddwyr,  ac  o  wirionedd  Mormon- 
iaetb !  Bedyddiasom  arriryw  o'u  diaconiaid  hcfyd,  ac  aelodau,  a  daw 
ychwaneg  etto  yn  fuan.  Enghraifft  arall  o'i  haerllugrwydd  gwarthus 
yw  yr  byn  a  ganlyn  : — "  Dy  wedai  Mr.  R.  yn  groew  ar  gyhoedd,  y  gad- 
awai  ef  y  ffeithiau  (?)  hanesyddol  oedd  ganddo  er  proti  twyll  Mormon- 
iaetb  yn  gwbl  o'r  neilldu,  ac  yr  anruriai  ar  dir  y  Beibl  Monnonaidd  yn 
uniy,  (do  dywedodd  byny  !  pa  faint  nes  oeddym  i  gael  y  gwir  ev  byny  ? 
Yr  un  peth  fuasai  iddo  haeru  y  gallasai  efe  ueu  id  y  lleuad  !  Yr  ydym 
wedi  profi  drosodd  a  tbracbefn  mai  yr  un  yw  ein  "  BeibFJ  ni  ag  a  broffesa 
yr  boll  gristionogion  ei  gredu.  Nid  oes  genym  feibl  arall  ;  a  gwyr  y 
dynion  hyn  o'r  goreu,  ac  er  y  cwbl  "Beibl  Mormonaidd"  yw  eu  ftregod 
o  hyd !  Yn  enw  rheswm  pa  bryd  y  ceir  terfyn  ar  y  fath  haeriadau  en- 
llibus  ac  addunedau,  a  decbreu  cyflawni  rhai  o  bonynt  bellach  !  Etto 
nieddwn,  y  Beibl  cyseyrlan  yw  Beibl  y  Mormoniaid  befyd,  crafTer  y  tro 
bwnynteM!  a  pba  reswra  haeru  yn  groes  o  hyd,  pwy  a  wyr  oreu? 
Ein  gelynion  fyth  a'n  henllibant  ac  a'n  gwawdiant  am  hyny  !   (gan  brofi 

0  hwnw  (ebe  efe)  mai  forgery  noeth  ydyw."  Haerodd  yn  Dowlais  mai 
forgery  o'r  "  Spauldiiig  Romance"  ydoedd,  ond  cofier  iddo  brofi  yn  groes 

i  byny  yn  Merthyr  yn  hollol  !  os  Llyfr  Monyion  a  eilw  efe  yn  Beibl 
Mormonaidd.  Heriwn  ninnau  ef  i  gyflawni  yr  baeriad  bwn  ychwaitb, 
ac  hyd  nes  y  gwnelo  hyny  nid  oes  ganddo  bawl  i  grediniaetb  un  dyn 
geirwir,  canys  gonnod  gorchwyl  yw  iddo  ef  na  neb  arall  brofi  Llyfv 
Mormon  yn  gyfryw,  oddieithr  iddo  ei  wyrdroi  a  dyfynu  o  bono  yr  hyn 
nid  oes  ynddo,  fel  y  gwnaeth  yn  Dowlais  yn  gywilyddus,  gwel  Adolyy- 
iad;  "  ond  am  eu  haeriadau,  gormod  gwaith  i  un  meddyg  Mormonaidd 
yw  eu  gwella  o'u  clwyfau  yn  ardaloedd  Merthyr  a  Dowlais  bytli  mwy." 
Mae  hyn  befyd  yn  anwiredd  gwybodus  i  Mr.  Lewis,  neu  gallai  wybod 
■wrth  y  torfeydd  lluosocach  nac  erioed  a  ddeuaut  i'w  gwrando  bob  swl 
yn  ei  ymyl  er  hyny.  fod  ein  cynnydd  yn  fwy  nac  erioed,  ac  os  amheua 
(yr  byn  ni  alia  yn  ei  galon)  deued  tua  Neuadd  y  Cymreigyddion  ar  nos 
Sul,  ac  os  gaHa  gael  lie  i  eistedd,  rhaid  iddo  ymddarostwng  ei  chwydd 
niawr  i  gwmpas  llai  nac  y  teinila  ei  lmn  yn  awr.  Etto,  ebe  efe,  ac  yn 
rhwym  o  fori  dan  fratbiadau  cydwybod  euog,  "  gobeithiwn  y  daw  y 
Uyfryil  hwnw  allan  cyn  i'r  Saint  dditlbiidi  yn  liwyr  y  (ibrdd  lion,  (daw 
Syr,  peidiwcb  ac  ofni  ;  os  daw  byth  daw  cyn  i'r  Saint  ddiffoddi  yma,  yn 

01  yr  argoelion  a  geir,  er  byny  o  fedyddio  deg  yn  yr  wytlinos,  a  mwy 
neu  lai  bob  wythnos,  a  sicrbawn  fod  cglwys  y  Saint  yn  Merthyr,  vn  llu- 
osocach er  y  cwbl  nac  un  eglwys  a  berthyn  i  un  enwad  yn  Meithyr,  a 
chaniatawn  eu  rhif  hwy  eu  liunain  !  A  ydych  yn  barod  i  rifo,  neu  i 
dewi  a'ch  "ychydig*'  llai,  lleiaf,  &c,  o  hyd  ?  Gwnewcb  y  naill  neu  y 
Hall  bellach  rbag  cywilydd!  Mae  i  ninnau  hawl  i  brophwydo  tipyn  am 
Formoniaeth  bellach,  hid  siwr,  gan  fod  pob  crach-olygydd  a  chrach-brc- 
gethwr,  a  chrach-shiopwr,  a  chracli-eilidiwr,  yn  treio  cu  talent  ati  ;  a 
dyma  yw,  prophwydwu  mai  gwaith  ofer  y w  cyfansoddi  ei  "  Marwnadau," 


10 

a  pharotoi  ei  "  pliregetliau  angladdol,"  ac  na  bydd  byth  eu  heisiau  ;  ac 
amser  a  ddengys  yn  amlycach  etto  mai  gau-brophwydi  yw  yr  holl  rai 
sydd  yn  darogan  "adfeiliad  a  marwolaeth  Mormoniaeth  mor  sicred  a'i 
bod  hi  yn  llawn  o  "  nertli  bywyd  anherfynol."  Bydd  galwad  am  bre- 
gethau  angladdol  Mr.  Davies  o  Ddowlais,  Roberts  o  Rymny,  Dafydd 
Lewis,  a  Golygydd  y  Serai  Gomer,  yngbyd  a'i  holl  erlidwyr,  cyn  y  bydd 
hi  farw  ;  'ie,  cyn  y  bydd  un  argoel  ei  bod  hi  yn  glaf  ychwaith  !  Sylwer 
pwy  a  biofir  yn  au-brophwydO  ynte  ;  wrth  eu  fii'wythau  yr  adnabydd- 
wch  lnvynt.  Dyma  ein  prophwydoliaeth  ni !  Dyfynasom  eisoes  fwy 
o'r  ysgrif  warthus  hon  nac  a  feddyliasem  ar  y  decbreu  am  wneyd  ;  oud 
er  hyny  goddefer  i  ni  ddwyn  yn  mlaen  yr  hyn  a  ganlyn  etto  er  lliwio  y 
darlun  yn  iawn  ;  canys,  meddylied  yr  ysgrifenydd  hwn  yn  ddiffigiol  i'r 
holl  grach-ysgrifenwyr,  a'r  Golygyddion  ereill  braidd  a'n  triniant,  oddi- 
eitlir  iddo  gofio  rhoi  yr  enwau  boneddigaidd,  efengylaidd,  a  charedig  a 
ganlyna  arnom  ;  sef — "A  chydfarnai  pawb!  (Pawb,  aie,  pa  fodd  y 
gwyddech  hyn,  Syr,  oddieithr  eich  bod  yn  holhvybodol  ?  O  na,  hollol 
groes  oedd  y  petli  ;  canys  yn  nghanol  y  dovf  wrth  ddyfod  o'r  cwrdd 
hwnw  yr  holl  a  glywem  hyd  yr  heolydd  oedd  dynion  a  benywod  yn  ad- 
rodd  eu  syndod  a'u  sioinedigaeth  fawr  o  fod  un  dyn  mor  ddwl  ac  adrodd 
y  f'ath  chwedlau  afresymol  uwchben  ei  gyd-ddynion  am  wirionedd,  pan 
yr  oedd  y  Bail]  beth  yn  croesi  y  Hall  o  hyd.  Pe  buasai  yr  hanesydd 
gyda  ni  clywsai  yr  areithydd  yn  cael  ei  wfftio  a'i  gymeni  yn  waeth  nac 
y  clywsom  un  areithydd  yn  cael  ei  draf'od  erioed.  "  Wei,  wel,  dyna'r 
dwla  oil,  yn  lie  gwrthbrofi  eu  hegwyddorion  o'r  ysgrytbyrau,  ni  chynyg- 
iodd  un  ysgrythyr  o  gwbl,"  (ebe  y  bold  o'n  deutu  ni)  "o  na  (ebe  arall) 
gwyddai  well  na  chynnyg  ysgrythyr,  na  dim  ond  hen  chwedlau  gelynion 
i  wrthbroti  crefydd  ein  cymydogion  !"  ond  cyd-farnai  pawb,  gydag 
Iorwerth  (ebe  efe)  y  gellid  yn  rhwydd  restru  y  "  Seintiau"  twylledig 
gyda'r  witches,  feithr  nid  ellid  eu  vhestru  gyda  y  defaulters,  serch  hyny  ? ) 
a'r  fortune  tellers,  a  llefaru  uwch  eu  pen  hwynt,  a'u  Mormoniaeth  yn 
iaith  Twin  o'r  Nant,  &c."  Ie,  ddarllenydd,  dyma  y  finishing  stroke 
etto  fel  arferol,  coudemnio  eu  cymydogion  crt'fvddol  am  witches,  fortune 
tellers,  6,-c.,  yn  hollol  ddibrawf,  a  phan  amddiftynwn,  bloeddianl  blagard- 
iaeth,  celwydd,  ifc.  Pwy  mor  ddall  a'r  na  wel  eu  dichell  a'u  ceufigen  at 
y  gwlrionedd  >.  Oes  y  mae  cannoedd  yn  111  hob  cwr  yn  agoryd  eu  llygaid 
bob  blwydilyn,  ac  hyd  y  nod  o  bliih  dyscyblion  ein  herlidwyr  y  mae 
amryw  gannoedd  wedi  ymuno  a  Mormoniaeth  yn  Nghymru  eleni. 
Braidd  bob  dydd  clywwn  amrai  o'r  Bedyddwyr,  i'e,  rhaio  eu  pregethu-yr 
a'u  diaconiaid,  yn  nesu  yn  mlaen  i  glywed  yr  ochr  arall  i'r  hyn  a  erlidir 
gymnriint  gan  eu  bugeiliaid,  yn  gwrando — yn  credu,  ac  yn  cael  eu 
bedyddio  gyda  y  Saint,  a'r  rbai  a  welsoni  byd  yn  hyn  yn  diolch  i  Dduw 
ddavlod  i'w  sylw  gael  ei  dynu  at  Formouiaeth  drwy  erledigaeth,  a  thyst- 
iant  na  chymmerent  mor  byd  am  y  cyfnevvidiad  er  gwell.  Tra  yn  ys- 
grifenu  y  linell  olaf,  hysbyswyd  ni  am  un  o'r  Bedyddwyr,  ac  yn  wraig 
i  un  o  ryfelwyr  a  fedyddiwyd  ddoe  gerllaw  i  yma.  Dyma  eff'eithiau  y 
darlitliio  mawr  i'n  herbyn,  a  go»'eu  po  fwyaf  o  bono  o'n  rhan  ni  (  ewch 
yn  mlaen  erlidwyr,  ac  ymwrolwch,  canys  yr  ydym  ni  a'n  crefydd  uwch- 
ben eich  sawyr.  Lies  a  wnewch  i'n  crefydd  ni  gwneweh  ohwi  a  t'ynoch. 
Ni  allwch  ei  niweidio  na'i  rhwystro,  ac  nid  yw  yr  oil  a  allwch  wneyd  neu 
ddweyd  yn  ddigoil  i  rwystro  canvyr  y  gwirionedd  i'w  ei  golleidio.  Dim 
diolch  i  chwi  sereh  hyny.     Pwy  na  thostmiai  wrth  sefyllfa  lygvedig  eiti 


11 

gwlad,  gan  mai  rliyw  sothach  anwireddus  a  gwarthils  fel  hytt  sydd  ytl 
llanw  colofnau  eu  cyhoeddiadau  a  broftesant  fod  yn  grefyddol !  Ie» 
dyma  y  bwyd  iachus  a  bortha  y  rhai  a  alwant  eu  hunain  yn  "fugeiliaid 
y  wlad,"  "  athrawon  y  bob],  &c."  ie,  dyma  iaith,  chwatth,  a  rbesymau 
y  rhai  a  bdnant  fod  yn  "  Efangylwyr  Parehed'g,"  a  "  duwiol-frydig"  yr 
oes  oleu  lvon ! !  Dyma  enghreitftiau  o  honynt  gan  mwyaf  ffoi^dd  hyn, 
yn  enwedig  yn  mhlith  y  Bedyddwyr !  !  Hawyr  bach!  Beth  fyddai 
sefyllfa  echryslon  Bin  gwlad  pe  caftai  y  rhai  liyn  ffrwynauy  llywodraeth  ? 
Byddai  yn  ddiwedd  byd  yn  ddiau  ar  y  Seintiau,  a  phawb  nad  ymostyng- 
ent:i'w  ibsi  dti'tt  hwynt  Brenin  y  Saint  a  roddo  yr  anienau  yn  Haw  y 
chwiilys  etto,  yn  hytrach  nac  o  fewn  cyrhaedd  crafangau  y  Bedyddwyr 
creulou  ac  erlidgar  hyn. 

CRUSADE  ROBERTS  O  RVMSj  YN  NINBYCH  ETTO  ! 

Ysgrifena  Henuviad  A.  Evans,  o  Ddinbych,  fod  y  gwr  uchod  yn 
traddodi  yr  un  hanes  anwireddus  yno  ag  yn  Dowlais,  ar  y  Mormoniaid 
druain,  ar  y  29ain  o  Tachwedd.  DeclireUodd  ei  ddarlith  fel  y  canlyn  :— 
'*  Nid  hoff  genyf  y  gwaith  hwnTsef  o  "  gomplinientio  y  Diawl!"]  ond 
da  faasai  genyf  pe  buasai  yma  un  yn  ddigon  galluog  i'm  gwrthsefyll  ar 
y  pwnc  hwn  (ebe  efe  wedi  cyrhaedd  dros  gant  o  filldiroedd  oddiwrth  ei 
hauiddiftynwyr  debygasai  efe  !)  Ysgrifenodd  arolygwr  y  Mormoniaid 
dros  Gymru,  Adolygiad  ar  y  ddarlith  hon,  (ebe  efe)  ond  nid  yw  hwnw 
yn  werth  un  ateb  ond  ei  adael  dan  sylw,  ain  nad  yw  yn  cyffwrdd  dim  a 
mi,  &c."  Aie,  Syr!  Dim  yn  cyrTwrdd  a  chwi,  aie  ?  O,  ydyw  y  mae 
yn  gosod  y  gorden  am  eich  gwddf,  neu  yn  hytrach  yn  dangos  fel  y- 
rhoddwch  eich  pen  yn  J  gorden  eich  hun,  ac  fel  y  windiwch  eich  hun  i 
ben  eich  crogbren  eich  hun  ;  ac  yno  dalia  chwi  yn  grogiedig  ger  gwydd 
pob  dyn  gonest,  serch  i  chwi  waeddi,  Pw-pw,  islaw  sylw,  &C.  Pa  grwt 
ar  na  alia  waeddi  hyna  cystal  a  chwiihau,  ie,  gellir  dysgU  hyny  i  barrot, 
ac  adroddai  itior  bert  a  chwithau.  Druan  o  honoch,  os  yw  yr  hyn  a'ch 
fflangella  mor  llym  ag  y  gwna  yr  Adolygind  cyfeiriedig,  "  islaw  eich 
sylw."  Gato  pawb,  beth  a  deilynga  eich  sylw,  wyddis!  Efallai  bod  y 
ser  a'r  planedau  dan  eich  traed  chwi  hefyd  fel  pethau  is-sylw.  Os  na 
theihnga  hwn  eich  sylw  ;  ymdrechwn  ddwyn  eich  sylw  at  y  peth  nesaf, 
os  gwnewch  eich  hun  yn  destun  sylw  byth  etto.  Uchel  iawn  eich  trem 
yn  siwr !  Rhyfedd  iawn  fod  peth  mor  wael  a  Mormoniaeth  wedi  tynu 
Cymmaint  o'ch  sylw!  Tebyg  na  ddychymvgasoch  ei  bod  hi  yn  ddraen- 
og,  mor  bigog,  nac  y  gallai  amddiffyn  ei  hun,  ond  coiiwcl),y  mae  hi  heb 
yrhvsgwyd  o'i  gwisg  etto. 

Hysbysa  A.  Evans  ddarfod  iddo  ef  ofyn  caniatad  ar  gyhoedd,  ar  ol 
i'r  nwit livild  ddiweddu,  "  a  galfai  efe  genad  i  gyhoeddi  ei  fod  ef  yn 
amcanu  gwrthbrofi  y  ddarlith  hono  allan  ar  yr  heol  yn  y  fan."  Mewn 
atebiad  i'r  hyn  gwaeddai  y  gweinidog,  anheg, "  na  chewch,  na  che*ch." 
Dim  diolch  iddo,  canys  yr  oedd  y  cyhoeddiad  yn  y  cne;tiwn.  Yna 
coll'haodd  A.  Evans  yr  areithydd  o'i  feiddiad  ar  y  dechreu  i'w  wrth- 
wynebu  ef  ar  y  pwnc,  a  dywedai  ei  fod  ef  yn  barod  i  wneyd  y  gym- 
wynas  hawdd  hono  iddo  ar  y  pryd,  os  caniatai  efe.  Ar  hyn  gwelodil 
ei  drap,  a  meddyliodd  mai  yr  unig  dwll  a  allai  ddianc  iddo  oedd 
gwaeddi,  blagardiaeth,  is  ei  sylw,  &c.  Ac  yn  lie  gadael  i'r  dyn  am- 
ddiffyn ei  grefvdd  ar  61  ei  faeddio  i  wneyd  hyny  dechreuodd  y  Parch. 
E.  Roberts,  o  llymny,  Baalam  y  Sectariaid :  ie,  bygythiodd  fyned  ac 


12 

A.  Evans  i  lodgings  yn  y  carchar,  os  ynganai  air ! !  !  Ni  ddysgwylias- 
om  ddim  gwell  ganddo  ychwaith,  oherwydd  gwelsom  gynnifer  o  rai 
cyffelyb  iddo  gyda'r  un  gorchwyl  parchus,  o  crlid  plant  Duw  yn 
gwneyd  yn  gyftelyb,  a  gwyddom  nad  oes  ynddo  ynlau  un  sugndod  at 
wirionedd,  onide  ni  thraethasai  ei  sothach  aflaii  mor  belled,  tra  y 
gwyddai  mai  y  cyfryw  oeddyut  cyn  cychwyn.  Yr  oedd  hyn  yn  gyfle 
pert  i  ddangos  ei  hun,  bid  siivr,  i\v  hen  gymydogion,  ac  yn  ffurtio 
testun  ymffrost;  "y  fath  ddadleuwr  yw  Mr.  Roberts,  &e."  Ond,  Syr, 
yn  eich  awydd  am  hunan-glod,  anghofiasoch  daledigaeth  y  wobrwy 
ag  sydd  yr.  eich  haros ;  a'r  hyn  a'ch  goddiwedda  fel  ffrwd-lifeiriant, 
pan  y  byddoch  wedi  gorphen  gwneyd  Mormoniaid,  ac  wedi  cyflawni 
inesur  eich  hanwiredd.  Daeth  yr  holl  bobl  ac  ychwaneg  nac  oedd  yn 
gwrando  y  ddarlith  i  wrando  ar  A.  Evans  yn  gwrthttrori  ei  gamey- 
huddiadau,  a  syndod  mawr  oedd  gan  y  mwyrif  o  lawer  fod  un  dyn, 
hyd  y  nod  Roberts  ei  hun  mor  ffol  a  thraethu  y  fath  chwedlau  yn  gy. 
hoeddus.  Sicrha  A.  Evans  ddarfod  i'r  ddarlith  vvneyd  lies  mawr  i 
Formoniaeth,  ei  fod  ef  wedi  bedyddio  un  dranoeth  a  fuasai  gyda  y 
Bedyddwyr  am  dros  dri  ugain  mlynedd  !  ac  addawodd  amryw  ereill 
ufyddhau  yn  fuan.  Mae  pob  peth  yn  cydweithio  er  daioni,  gweler. 
Weithian  cyflwynwn  y  gwirioneddau  amddiffyniadol  hyn  i  sylw  ein 
darllenwyr,  a  gweddiwn  ar  i'n  Duw  ei  bendithio  er  d»yn  llawer  i  eof- 
3eidio  y  gwir  fel  y  mae  yn  yr  Iesu.     Amen, 


AllOa'AFFWYD    CAN    JOHN    JONES,    RBVDlBONTo 


